CAROL NADOLIG; 

SEF CAN AR 

ENEDIGAETH CRIST. 

GAN THOMAS HARRIS, TREFDRAETH. 
T’Ôn-—* Dhiîweidrwydd, * 


Oll cydseimèó ser y Ijoreu ber ganjadau cyn y dycld, 
Ce^idwad i tû ga’dd ei .eni, Meiçhiau i’n rhoddi oll y.n rhydd, 
DoecÌ angylion a serafliaicí, pechaduiiaid fawr a mánj 
I roddi niawl i’r Breniu' Alpha am yr uCha^ ’nawr ei gaû. 


Dydd îíadolip,—am y eyhtaf awn i FethJ em Juda yn Jlon, 

I weled Duw yn gwisgó hatur gwaelhechadur yr awr.hon; 

’Rhwn biaú’r ddaear a’i tlirysoraUj mewn cadaçhau i rwymo 
'’ whawd,- ■ . ,■ ■ ■'l:-.* 

Ac yn Arglwydd gwlad goleuni, yn y beudy yn dylawd. 


Yn dad i’w faní, yn fab i’w'blentÿn, lesu addfwyn hawddgar yw, 
Ar liniau lifaìr yn faban bychan, Çir hyny yi’ oedd yngâ'darn Dduw; 
Yr hwn a cJaeuodd riéf ÿ neföédd, a wnaeth y moroedd a’r holl fyd, 
Y Gaif tfag^ẅyddol,' Duŵ y lluoedd, ya awr o’i fodd a aeth yn fud, 


Yn seinìo’r ydoedd Vr angylion y newyddion da Çnt, ' i 

O’r dwyrain hefycl claeth yMoethion a’u hanrhegion ypn n ,gu j 
Ac oflìfymuiddo wnaethant aur, a thus, a myrr, yn awr, 

I’w eaeiaio ef ytt Frenip, ya Broffwyd, ac Offeiriatt mawr, 

' V\l . 


1 

Yr hwa a lanwai nef y nefoedd, a’r holl fydoedd ëang mawr,^ 
Ac yn Dad i dragwyddoldeb, Lluniwr nefoédd wen a llawrj 
Yn ddyn bychán yn y beudy, yn cael ei eni ynoo wraig, 
Addewid Eden yma’n esgor, i gael sigo pen y ddraig. 


Abra’m ffyddlon lawenychai, pan &i ddydd canfyddai o beíl, 

A hwB bu Jâcob yn ymdrechu ues meddianu’r feiidith well; 

Duw mewn cnawd a ymddangosodd,ac a dngodd yn ein plith, 
Mewnagwedd gwas y daeth yr lesui bydd canu per am byny byth. 


Yiidlawd y daeth i’n cyfoethogi, yn isel daeth i’n codi i’r lan» 
3yned nefoedd, clyw,0 ddaear, a fu’r fatb gariad yn un manî' 
Yn gadael nefoedd y gogoniant i uno a natur llwch y llawt; 
Mewn ing a newyn ytnst byddai, heb ganddo le ri^i ben i lawr. 


Yn wyth diwrnod oed enwaedwyd, ei waed ollyngwyd yno’n.lli’, 
Cafodd ddyoddef yu bur foreu, dros' ein beiau atgas ni; 

Yn ddeuddeg oed yn mysg doctoriaid,. yn ddiniwed, llawa o ddawn, 
Yn rhoi ateb i’w cweätiwnau, a holiadaa çhyfedd iawu. 


Hhyfedd ydoedd y gweithredoedd a gyflawnodd yn, ddigudd, 
I’r byddar rhoi ei glyẃ yn fuan, ac i’r mudan dafod rhydd; 
'Praed i*r clofíìon, gwywedigion, ac i’y cleifion iechyd, cly w, 

Yn bwrw allaa oedd gythreuliaid, a’r marw godai fynu’n fyWn 


Dyma Geidwad ga’dd ei eni erbyn dydd caledi mawr, 

Dyma Seren Jacob $ìrioi, yn foreu cofiodd ef ei gwawr ; 
Dyma’r gareg ag a dorwyd maes o’r mynydd, nid a llaw, 

Y Deyrnwialen d.d.aeth o íuda i ddryllio conglau Moab draw» 


Gwreiddyn Dafydd, y Blagnryn,Iìhos;yn Saron, Serea ddydd, 
Proffwyd mawr fel Moses gododd, ef a’n rhoddodd óll yn rhydd;; 
Craig yr oesoedd, Llew o Juda, Úaul Cyfiawnder, dysglaer w.awr,, 
A’ wialen o gyff Jesse, dyma deithiau’r Meichiaü mawr. 


3 


Dyma’r Gwr a ddaeth o’r nefoedd i ardaloedd daear lawr, 

Drosom ni, a wnaed yn felldith, felcaein feddiapu’r fendith fawr ;. 
Ya cael ei erlid yma a’i wawdio—byn yw’r croesa ga’dd mab, 
Duw, 

Yr adgyfodiaci mawr a’r bywyd, a’r ffordd i wynfyff fyn'd i, fyw. 


Mewn tristwch gweiwyd, a griddfanau, 'n gweddio ’n Gethsemane 
ardd; 

Yn chwysu’r gwaed ’roedd yn ddefnynau dros ei santaidd ruddiam 
hardd, 

A chusan Judas a’i bradychodd, ei feistr gwerthodd ef yn awr, 

A chleddyfau a ffyn i’w ddala yr ymgasglodd tyrfa fawr. 


Yna ei d^ysgyblion ffoisant, bwy adaw^ant, lesu cu, 

A Phedr yntàu yno wadodd wir etifedd nefoedd fry; 

Ei fflangerin gadd, a’i guro, nes oedd drosto i gyd yn wa’d 
Dyma’r driBÌaeth anuhri>ga*og ga’dd Eneinjog J>uw y Tad. 


Yna Pilat a’i condemniai i gael dyoddef angan loes, 

Trwy ei farnu i gael ei hoeiio draed a dwylo ar y groes ; 
Gwisg o horffor roed am dano, a’i gernodio a’i wawdio Ef, 

A choron ddrain ar ei ben santaidd, gwir eíifedd teyruas nef. 


Yn cario’r groes i frynCalfaria, a’i waed yn lliwinyr holl le,-» 

Yn aredig cwysau hirion ar ei gefn santaidd E ; 

Ac yna, ^yna ca’dd ei hoelio draed a dwylo ar y pren, 

Y dyn a’r Duwdod ‘nawr yn hongian rhwng daear lawr a nefoedìl 


Biliau Edenddaeth yn grugiwyth, nffera danllydddaeth i’r fan. 
Oina hithau dan daranau a Chyfiawnder ddaeth i‘r fan, 

A nef y nefoedd ‘nawr yn duo, a Duw yn gwaeddi oddi fry— 
Deffro, gledd, a tharo‘r BugaiJ, ‘r hwa sydd gyfaiil mawr i mi 


Pan y gwaeddodd ef ‘ Gorphenwyd ! ’ pyrth y nef agorwyd ‘nawr 
A drysan uffern byth a gauwyd, fe faeddwytí gallu‘r fagddu fawps 
Bilmu Seiou oil a dalwyd, a‘r gyfraith ga‘dd anrhydedd tiawD 
Mae cyfiawnder ‘nawr yn gwenu—gnn yrl-esu cafwyd iaẃn, 


4 ' 


Yr hauldjATí jllodd, daear grynodd, Greigiaü hölltodd, g-Girwir yw î 
Lleh y deml hefyd rwygai pan yn dyoddef ‘roedd mab I>uw! 
Agdrwyd fryunon yn ei fynwes,. daetn dwi' a- gwaed o dan ei frou, 

1 ülchi peckod ac aflendid—bydd cauu bytli am rinwedd-hon. 


Craig mewn craig a rocd i orŵedd gwir ètifedd Brenin hedd, 

Yr adgyfodiad mawr a‘rby wyd yn waeledd bu ar waelod bedd; 

Yn mhén y tridiàu adgyfôdbdd llyncodd angeu ŵ y pren, ^ 

‘Nol deugain diwrnod, fe ddyrchafodd a liawen flpedd i‘f aefoedd 
..■\ven. ■ ' ' 


0‘i fodd yr aeth i be^n, CaJfaFÌa ni fu y fath ymladdfa ‘rroed, 

Heb ddim arfau .‘i Òen diniwed ‘n ihoi bleiddiaid ullern dan ei 
droed;, , . 

A chyfiaẅhder gláç yn gŵaed^i gpllwng ef mi gefai'^ iawn, _ 
Talodd ddỳied merch yr Ämóriad paad‘rawodd driü‘rgloch pryd.* 



/. T,-JQmi Árŷraffÿdd, Cáerfÿrddm, - 


